NUNC  COCNOSCO  EX  PARTE 


TRENT  UNIVERSITY 
LIBRARY 


FABIAN  TRACT,  NO.  ^8. 


YU  ydym  yn  byw  mewD  cymdeitbas  sydd  yn  llawn 
cystadleuaeth,  a’r  Cyfalaf  yn  nwylaw  ychydig 
bersonan.  Beth  yw  y  canlyniadau  ?  Bod  ychydig  yn 
gyfoethog  iawn,  rhai  mewn  amgylchiadau  cysurus,  y 
MWYAERIF  MEWN  TLODI,  a  llu  mawr  mewn 
trueni. 

A  yw  hyn  yn  drefn  gyfiawn  a  doeth,  deilwng  o  ddyn- 
oHaeth  ?  A  yw  yn  ein  gallu  ni  i  wella  y  drefn  hon  ai 
nid  yw  ? 

Mae  y  drefn  hon  hyd  yma  wedi  ei  gadael  heb  ei 
chondemnio  yn  unig  am  ein  bod  ni  mor  barod  i  dderbyn 
unrhyw  drefn  ddigwyddo  fod  yn  sefydledig,  ac  oblegid 
yr  anwybodaeth  sydd  yn  ffynu  yn  gystal  am  y  drygau 
a  achosir  yn  anoeheladwy  gan  ein  hanrhefn  yn  ngwahanol 
gylchoedd  llafur,  ac  am  ein  gallu  ni  i’w  cadw  draw. 

’  Nid  yw  y  drefn  gystadleuol,  yr  hon  sydd  yn  gosod  y 
naill  i  gydymgais  a’r  Hall,  ac  yn  galluogi  yr  ychydig  i 
gymeryd  meddiant  o’r  cyfoeth  sydd  yn  perthyn  i  gym- 
deithas  yn  gyffredinol,  ond  dyfais  sydd  yn  cadw  i  fynu 
lawer  o  ddrygau  yr  oesoedd  penrydd  wedi  ychwanegu 
atynt  bla  o  ystrywiau  masnachol  mor  isel  a  dirmygus 
fel  nad  oes  genym  iaith  ddigon  cref  i’w  condemnio. 

Beth  ellir  ddyweud  yn  ffafr  cyfundrefn  sydd  yn 
cynyrchu  y  coegyn  segur  ac  yn  gadael  iddo  fyw  heb 
wneud  un  ergyd  o  waith  buddiol,  y  gweithiwr  sydd  fel 
caeth-was  yn  llafurio  am  yr  hyn  nad  yw  ond  gwawd 
ar  fy wyd  dynol,  y  tlawd  truenus  a’r  troseddwr  sydd  yn 
erbyn  pawb,  ie,  o  blaid  cyfundrefn  sydd  yn  cadw  i  fynu 
frwydr  driphlyg  o  anonestrwydd  yn  barhaus  rhwng  y 
cynyrchydd,  y  masnachydd  a’r  hwn  $ydd  yn  defnyddio 
y  cynyrcli. 

Beth  yw  Cyfalaf  ? 

Cyfalaf  yw  cyfanswm  y  cyfryngau  sydd  genym  i 
gynyrchu,  a’r  manteision  a  ddeilliant  o’r  gwaith  a  wnaed 
yr  amser  a  aeth  heibio.  Mae  yn  cael  ei  iowwddefnyddio 
pan  yn  cael  ei  roddi  i  lesoli  pawb,  yn  cael  ei  ^amddef- 


YA  s/ 


i  \ 


yddio  pan  adewir  ef  yn  nwylaw  yr  ychydig  i  wastraflu 
ei  gynyrch  ar  eu  pleserau  personol  eu  hunain.  Mae  y 
drefn  bresonol  yn  galluogi  yr  ychydig  i  gymeryd  oddiar 
y  gweithwyr  ran  fawr  o  gynyrch  eu  llafur, — y  llafur 
hwnw,  yr  hwn  yn  unig  a  wna  i’r  cyfalaf  a  adawyd  gan 
genhedlaethau  o  ddiwydrwydd  cymdeithasol,  ddwyn 
ftrwyth. 

Beth  mae  y  lluaws  yn  gael  oddiwrtho  ? 

Tlodi  yw  eu  rhan  hwy.  Dyma  ganlyniad  anoehel- 
adwy  eu  cydymgais  am  gyflogau,  ac  uid  oes  ueb  yu 
gwybod  gystal  a’r  gweithwyr  eu  huuaiu  beth  yw  pwysau 
y  llygredigaeth  ofnadwy  a  hirbarhaol  a  achosir,  uid  yn 
unig  gan  dlodi  un  genhedlaeth,  eithr  gan  genhedlaethau  o 
dlodi.  Disgwylir  i'r  tlodiou  gyda’r  cyfieusderau  Ueiaf 
ddaugos  y  rhinweddau  rnwyaf.  Khaid  iddyut  ar  gyflog¬ 
au  bycbaiu  ac  ausicr,  fel  meibion  a  merched,  ymdrecliu 
dal  i  fynu  eu  hauibyuiaeth,  eu  hunaubarch  a’u  henw 
da,  a  gosod  ychydig  o’r  ueilldu  ar  gyfer  diwruod  gw  aw- 
og,  yr  hwn  sydd  yn  sicr  o’u  dal. 

Cymered  y  dyryswch  lleiaf  le  yn  marchnad  llafur  a 
cheir  gweled  y  naill  weitbiwr  yn  gweithio  dan  y  llall. 
Gweithia  y  dyn  tlawd  am  gyflog  bychan  ond  gweithia 
un  tlotach  am  gyflog  o  lai,  a  thyn  y  cydymgais  hwn  am 
waith  y  cyflogau  uchaf  mewn  rhai  galwedigaethau  a’r 
cyflogau  isaf  yn  mhob  galwedigaeth,  i  lawr  mor  isel  na 
fyddont  ond  prin  ddigon  i  gadw  dyn  rhag  newvn,  a  phe 
cymerai  y  dyryswch  lleiaf  le  ar  eu  g waith  neu  eu  hiechyd 
nid  oes  ond  y  plwyf  yn  eu  haros. 

Dyna  dynged  pob  gweithiwr  bron,  tra  y  bydd  gwr  y 
cyfalaf  yn  ymneillduo  gyda  ohynysgaeth  ar  yr  hyn  y 
bydd  efe.  ei  blant  a’i  wyrion,  yn  gallu  byw  lieb  wneud 
dim.  Wele  un  engraifft  o  lawer.  Mae  mab  i  berchenog 
g waith  haiarn  heddyw  yn  eistedd  yn  Nhy  yr  Arglwyddi 
mae  ganddo  dy  ardderchog  yn  y  dref  a  dau  neu  dri 
phalas  yn  y  wlad  ;  dygir  ei  blant  i  fynu  mewn  mwyniant 
a  moethau,  ond  pa  le  y  mae  plant  y  bobl  fu  yn  gwneud 
ei  gyfoeth  ?  Maent  hwy  yn  gweithio  o  fore  hyd  hwyr 
am  ddim  ond  prin  ddigon  i’w  cynal  fel  yr  oedd  eu  tadau 
o’u  blaen. 

Mae  llafur  dibaid  y  gweithwyr  yn  gwneud  y  rhai  sydd 


3 


eisoes  yn  gvfoethog  yn  gyfoetliocach,  hyd  nes  y  gallnoga 
cyfoech  mawr  y  nifer  fechan  uclielfreiniog  i  fyw  mewn 
moethau  diofal,  lieb  wybod  dim  am  yr  ymdrecbfa  am 
fy  'violaetli  sydd  yn  myned  yn  mlaen  yn  mhlith  y  bobl 
islaw  iddynt. 

A  i  nid  oes  bawl  gan  weithwyr  i  ddim  ar  y  ddaear  ond 
gweilbio  pryd  a  lie  y  gwelo  gwr  y  cyfalaf  yn  dda,  ac  ar 
y  telerau  a  benderfynir  gan  gydymgais  ?  Os  mai  cyd- 
ymgais  yw  safon  briodol  cyflog  paham  na  cbymerid  ef 
yn  safon  yn  mbob  acbos  ?  Yn  ol  y  safon  bon,  betb  er 
engraifft,  fyddai  cyflog  Due,  Esgob,  neu  un  o  weision 
Llys  y  Erenbines. 

A  yw  trefnidwyr,  gwleidyddwyr,  a  cbymdeithaswyr  yn 
sefyll  yn  anobeithiol  nwebben  anbawsderau  Tlodi  ?  A 
raid  i’r  gweitbwyr  aros  mewn  tlodi  tra  fyddo’r  Senedd- 
wyr  a’r  doetbion  yn  boflti  blew  ac  yn  bidlo  gwybed  ? 

Na,  nid  felly  !  rbaid  i’r  gweitbwyr  roddi  i  fynu  ymddiried  yn 
ddall  mewn  Cydymgais  yr  hwn  yw  duw  Masnacb,  a  hyny  lief  yd 
a  wnant,  a  dyfod  i  deimlo  eu  cyfrifoldeb  am  y  galluoedd  sydd 
ganddynt,  ond  eto  beb  wneud  defnydd  obonynt. 

Pe  defnyddid  Cyfalaf  at  wasanaetb  Cymdeitbas  derbyniai 
Llafur  gyflawn  fudd  oddiwrtbo,  ond  tra  y  gadewir  Cyfalaf  yn 
nwylaw  yr  yebydig,  Tlodi  o  angenrbeidrwydd  fydd  rban  y  lluaw  • 

Cellwcb  cbwi  addysgu,  pregetbu  a  gweddio  yn  eicb  ysgolion 
a’cb  addoldai  byd  ddiwedd  amser,  ond  ni  ateba  un  dyben  byd  nes 
yr  ysgubir  ymaitb  yr  eilun  dall  Cydymgais,  y  camddefnydd  bwn 
a  wneir  o  G-yfalaf  yn  nwylaw  personau  unigol. 

Cbwi  y  rbai  ydycb  yn  byw  yn  ddedwydd  a  moetbus,  cobweb 
fod  eicb  mwyniant  a’cb  moetbau  wedi  eu  pwreasu  gan  angen  a 
tbrueni  eraifl.  Eicb  gormodedd  chwi  acbosodd  eu  tlodi  bwy. 
Grobeitbio  na  ddifodwyd  eicb  dynoliaetb  gan  y  cyfoetb  a 
adawodd  eicb  tadau  i  cbwi. 

Peuwcb  allan  o’cb  gormodedd  a’cb  esmwythdra  a  cliy  north  - 
wyweb  ni  ! 

Cbwithau  hefyd  y  rbai  ydycb  yn  dyoddef,  meddyliweb  am 
b)n,  a  cbynortbwywch  ni  i  byrwyddo  yr  unig  feddyginiaetb 
rbag  y  drygau  byn.  Mae’r  amser  yn  agosbau  pan  ellir  gwneud 
Cyfalaf  yn  eiddo  cymdeitbas,  nid  i  fod  mwyach  o  dan  reolaeth 
yr  ychydig,  eitbr  yn  feddiant  cyboeddus  er  budd  pob  dyn.  Mao 
yn  eicb  gallu  i  gynorthwyo  i  wneud  byn,  bebocb  cbwi  nis  gellir 
ei  wneud.  Mae  y  gallu  yn  eicb  dwylaw  a  cbyfleusderau  i 
ddefnyddio  y  gallu  bwnw  yn  barbaus  o  fewn  eicb  cyrbaedd,  os 
esgeuluswcb  y  cyfleustra,  bydd  raid  i  cbwi  a’cb  plant  aros  yn 
ebyrtb  i  Cydymgais  a  Cbyfalaf — Ymdrecbubytb — Tlodionbyth. 


I — '  ABI AN  SOCIETY.— The  Fabian  Society  consists  of  Socialists.  _  A  state¬ 
ly  meat  of  its  ltules,  etc.,  and  the  following  publications  can  be  obtained  from. 

1  the  Secretary,  at  the  Fabian  Office,  276  Strand,  London,  W.C. 

FABIAN  ESSAYS  IN  SOCIALISM. 

(35th  Thousand.) 

Library  Edition,  6/-;  or,  direct  from  the  Secretary  for  Cash,  4/6  (postage,  4i JW- 
Cheap  ^Edition,  Paper  cover,  1/- ;  plain  cloth,  2/-.  At  all  booksellers,  or  pos 
free  from  the  Secretary  for  1  /-  and  2/-  respectively. 

FABIAN  TRACTS. 

-Parish  Council  Cottages,  and  how  to  get  them.  4  pp.,  6  for  Id.  1/-  100. 
-Parish  and  District  Councils  :  What  they  are  and  what  they  can  do. 

Id.  each  ;  or  9d.  per  doz.  a „„ 

-The  London  County  Council:  What  it  is  and  what  it  does.  Id.;  9d.  doz. 

-The  London  Vestries.  Including  a  complete  statement  of  the  changes  made 

in  London  by  the  Local  Government  Act,  1894.  Id. ;  9d.  doz. 

-Allotments  and  How  to  Get  Them.  4  pp.,  6  for  Id.  ;  or  1/-  per  100. 

-The  Workers’  School  Board  Program.  20  pp.,  Id.  ;  or  9d.  per  doz. 

-The  Humanizing  of  the  Poor  Law.  By  J.  F.  Oakeshott.  24  pp.,  Id. 
-State  Education  at  Home  and  Abroad.  By  J.  W.  Martin.  16pp.,  ld- 
-Socialism:  True  and  False.  By  Sidney  Webb.  20  pp.,  Id.  ea. ;  9d.  doz. 
-Sweating:  its  Cause  and  Remedy.  16  pp.,  Id.  each  ;  or  9d.  per  doz. 

-A  Plan  of  Campaign  for  Labor.  A  detailed  scheme  for  Independent  Labor 
Representation.  36  pp.,  2d.  1/6  per  doz. 

-Eight  Hours  by  Law.  16  pp.,  Id.  each;  or  9d.  per  doz 
-The  Unemployed.  By  John  Burns,  M.P.  20  pp.,  Id.  each;  or  9d.  per  doz. 
-Socialism  and  Sailors.  By  B.  T.  Hall .16  pp.,  „  ,,  » 

-The  Impossibilities  of  Anarchism.  By  G.  B.  Shaw.  -.8  pp.,  2d. ,  1/6  per  doz. 
-A  Plea  for  Poor  Law  Reform.  (Revised  1894).  4  pp.,  6  for  Id. ;  or  1/- 100- 
-Christian  Socialism.  By  the  Rev.  S.  D.  Headlam.  16pp.,  Id.  9d.  per  doz. 
-The  Fabian  Society.  By  Bernard  Shaw.  32  pp.,  Id.  each ;  or  9d.  per  doz. 
-A  Democratic  Budget.  16  pp.,  Id. ;  or  9d.  per  doz. 

-A  Welsh  Translation  of  No.  1.  4  pp.,  6  for  Id.;  or  1/-  per  100. 

-What  to  Read.  A  List  of  Books  for  Social  Reformers.  Contains  the  best 
books  and  blue-books  relating  to  Economics,  Socialism,  Labor  Movements. 
Poverty,  etc.  3rd  edn.  jrevised  1895.  Paper  cover,  3d.  each;  or  2  3  per  doz. 
-The  Case  for  an  Eight  Hours  Bill.  16  pp.,  Id.;  or  9d.  per  doz. 

—The  Truth  about  Leasehold  Enfranchisement.  6  for  Id.;  or  1  -  per  100. 
—What  the  Farm  Laborer  Wants.  (Revised  1894).  6  for  Id.;  or  1/- per  100. 
-Reform  of  the  Poor  Law.  By  Sidney  Webb.  20  pp.,  Id.;  9d.  per  doz. 
—A  Plea  for  an  Eight  Hours  Bill.  4  pp.,  6  for  Id. ;  1  -  per  100. 

—English  Progress  towards  Social  Democracy.  By  S.  Webb.  Id.  ;9d.  doz. 
-The  New  Reform  Bill.  15th  thous.  20  pp.,  Id. ;  9d.  per  doz. 

—What  Socialism  Is.  80th  thous.  4  pp.,  6  for  Id. ;  or  L-  per  100. 
—Practicable  Land  Nationalization.  Revised  1894.  4  pp.,  6  for  Id. ;  L- 100. 
—Capital  and  Land.  A  survey  of  the  distribution  of  property  amongst  the- 
classes  in  England.  5th  edition  ;  revised  1895.  16pp.,  Id.;  or  9d.  doz. 

_ Facts  for  Socialists.  A  similar  survey  of  the  distribution  of  income  and 

the  condition  of  the  people.  7th  edn. ;  revised  1895.  Id. ;  or  9d.  per  doz. 
—Why  are  the  Many  Poor?  4  pp.,  6  for  Id. ;  1,- per  100. 


63-- 

62. 

61.- 

60.- 

58.- 

55-- 

54-' 

52.- 

5i- 

5°- 

49. 

48. 

47- 

46. 

45- 

44. 

42. 

41. 

39- 

38. 

29. 


23- 

22. 

19. 

i7- 

16. 

15- 

14. 

13- 

12. 

7- 

5' 

I. 


QUESTION  LEAFLETS.  Each  4  pp.,  6  for  id.;  or  is.  per  100. 

These  contain  Questions  for  Candidates  for  the  following  bodies  : — No.  20, 
Poor  Law  Guardians  (Revised  1894).  No.  21,  London  Vestries  (Revised  1894), 
No  24,  Parliament.  No.  25,  School  Boards  (Revised  1894).  No.  26,  London 
County  Council.  No.  27,  Town  Councils.  No.  28,  County  Councils,  Rural  (Re¬ 
vised  1895).  No.  56,  Parish  Councils.  No.  57,  Rural  District  Councils.  No.  59, 
Urban  District  Councils. 

FABIAN  MUNICIPAL  PROGRAM  (Tracts  Nos.  30  to  37). 

1.  The  Unearned  Increment.  2.  London’s  Heritage  in  the  City  Guilds. 
3!  Municipalization  of  the  Gas  Supply.  4.  Municipal  Tramways.  5.  Lon¬ 
don’s  Water  Tribute.  6.  Municipalization  of  the  London  Docks.  7.  The 
Scandal  of  London’s  Markets.  8.  A  Labor  Policy  for  Public  Authorities. 
Each  4  pp.  The  eight  in  a  red  cover  for  Id.  (9d.  per  doz.) ;  or  separately  1/-  per  100. 

FABIAN  ELECTION  LEAFLETS. — No.  64,  How  to  Lose  and  How  to 
Win;  No.  65,  Trade  Unionists  and  Politics;  No.  66,  A  Program  for  Workers. 
Each  2  pp.,  6d.  per  100,  or  5s.  per  1000. 

ISr"  The  Set  post  free  2/3.  Bound  in  Buckram  post  free  for  3  9. 

Boxes  for  set  of  Tracts  Is.,  post  free  Is.  3d. 

Manifesto  of  English  Socialists.  In  red  cover.  8  pp.,  Id.  each;  or  9d.  per  doz. 
Parcels  to  the  value  of  10/-  and  upwards,  post  free. 


Date  Due 


HXll  .F25  no.  38 

Fabian  Society,  London 
Tract 


DATE 


ISSUED  TO 


N 


116611 


